At Etholwyr Ceredigion. 
Etholiad 1910. 


GG 


Mae'r dydd i wisgo'r arfau 
Wedi dod ; 
Dydd ymladd am ein hawliau, 
Wedi dod; 
Mae gwaith ein hen orthrymwyr 
Yn herio'n cynrychiolwyr, 
Yn dweyd fod dydd y frwydyr 
Wedi dod, 
Dydd i ymrestru'n filwyr 
: Wedi dod 


Mae'n breiniau gwerthfawrocaf, 
Cofiwn hyn ; 

A'n hawliau godidocaf, 
Cofiwn hyn, 

Ymron a mynd i golli 

Drwy hyfdra yr Arglwyddi, 

Os na ddeffrown o ddifii', 
Cofiwn hyn, 

Awn eto i'r cadwyni, 
Cofiwn hyn. 


Ar waethaf yr Arglwyddi, 
Dro yn ol, 

Rhoed hawl i ni benodi 
Dro yn ol, 

Gwŷr cymhwys i wneud deddfeu 

A sicrhau iawnderau 

Pob dosbarth drwy'n terfynau, 
Dro yn ol, 

Fe'n gwnaed yn HU 
Dro yn ol 


Ond nid yw ein hawdurdod 
rbyn hyn, 

Yn ddim ond megis cysgod .. 
Erbyn hyn, 





' Âr ol i'n gwŷr dewisol 
I ddeddfu'n deg i'r bobol, 
Daw'r Lords ymlaen yn wrol 
Erbyn hyn, | 
I droedio u gwaith i'r heol 
Erbyn hyn. 


Ac wedi diystyru'n 
JM Dynion ni; 
A gwneud pob 'ystryw i ì aoed n 
Dynion ni; 

Dont eto at ein drysau, 

A thwyll ac eu gwefusau, 

I ddweyd eu bod yn ameu'n 
Dynion ni, A 

A ddylent wrando geiriau'n 
Dynion ni ? 


Feib gwrol Ceredigion, 
Byddwch gall, 

Na huder chwi yr awrhon, 
Byddwch gall ; 

Gwnewch gofio fel bu'ch tadau 

Yn brw ydro am eu hawliau 

Yn erbyn 'run pwerau, 
Byddwch gall, 

Fel dewrion sefwch chwithau, 
Byddwch gall, 


Gofelwch fod yn brydlon 
Ddydd y poll, 

Yn gywir ac yn ffyddlon 

Ddydd y poll; 

Ymgasgled pawb o'r llwythau 

Gadawed Dan ei longau, 

A Reuben ei gorlanau 
Ddydd y poll, 

Iau gorthrwm wnaer yn ddarnau 
Ddydd y poll. 
an UN O'CH PLANT, 





Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan J. D. Lewis, Gomerian Press, 
Llandyssul. 





